1 



www.daaraykamil.com 



Téere Tasawudus Sixaar - Wolof 

Ahuuthu billaahi minash shaytaanir rajiimi wa inniya uhiithuhaa bika vvathuriyyatahaa minash shaytaanir rajiimi 
rabbi,ahuuthu bika min hamazaatish shayaatiini wa ahuuthu bika rabbi ayyahduruuni. 

Maa ngi tâmblee ci turu yâlla, miy yaatali xeewalam ci âddina te di ko jagleele ca alaaxira. Yal na yâlla mu kawe mi 
dolli xeewal ci sunu sang ,sunu kilifa, Muhammad,ak nonam aki saabaam,ak muee ak barke bob dana ei wommate 
kepp ku jâng teere bii, yobb ko ea âjjanaam ja mu dig na ko ragal,aamiin yaarabal haalamiin. 

Ahmadu mi dul dan di sant boroomam, di jaamub yâlla,tey ligéeyal yonant bi (j.y.m) nee na : ag eant neel na yâlla 
mii di rafetal ei samag wâll,rafetal gu tooll ne rafetalug ku musla dan di rafetal.Maang koy sant ndax kat moo tabe ei 
indil nu tawhiid (muy wéetal yâlla),ak naari mbokkam yooyu di lislaam ak lihsaan,te nooy sunnas yonant 
bi(j.y.m),xeewal ak muee gu sax na ne ea xaritam ba,soppeem ba,Ahmad,ak nonam ak saabaam yu gêm, yu 
jullite,yu tedd,yuy rafetal yi. 

Lii nii aw woy wu rajas wu am njarin te tedd la, ma tudde ko yobbalub ndaw ni(tathawudush shixaar) jem ea âjjanay 
yâlla jii ami dex,maa ngi naan yâlla ag nangu,ak jâmm ak selkak mâggal. Maang koy naan woy wii di wommat kepp 
ku ko jâng jême ko ea yoon wa gén a jub. Tey texeg ndaw ni,ak mag ni,ak waxambaane yeek jigeen ni. Waxtuw 
soppiku jêm ei li nu tax a jug nag jot na,sunu boroom laa eiy wut ei lu sax. 

(AG JIITAL ) 

Yeen ndaw ni maa ngi leen di digal ngeen ban a wut lu dul ag jub,te soxlawoo xam-xam,soxlawoo leen jâng ak 
mokkal,te teet barabi texeedi yi,taqoo leen ak ki dul dan di jaamu boroomam,ndax kooku kat la yâlla digale rekk la 
jeme,kepp ku daw eig ndawam jêm eig jub,bu mâgge noppalu. Ku dabaatal li ko rêeeoon ei lu bon akug neen,te 
jeem a dundal waxtu yi ei tuub gu sell,ak jublu sunu boroom,am la gên. Jâpp leen ei sama laabiire gii ma leen 
jox,kon dey da ngeen tonowu ei addina ak alaaxira,bokk ei niy texe. 

(BUNT CI XAAJI DIINE YI) 

Diine natti xaaj la,benn xaaj bi mooy bu gêm, Beneen bi di bu lislaam mooy ni nuy jaamoo yâlla ba yâlla di ko 
nangu,ak bu lihsaan,muy rafetal jaamu gi ngay jaamu ei sa digganteek sa boroom.Lu ei ne dees na ko gên a leeral. 
Nu tâmbli ko ei xaaj bu njêkk bi muy gêm . 

Gêm mooy nga gêm yâlla ak malaakaam yi,ak teereem yi mu wâcce,ak alaaxira,ak yonenteem yi ak dogal bi. 
(DOGGANTAL (ehapitre) CI NI NUY GÊME YÂLLA) 

Yâlla moom ni nga koy gême mooy : nga dêggal ni am gi mu am lu woor la, te aji jiitu la joj jiitoom gi amul fu mu 
tâmblee,aji des la te desam gi amul fu muy yam, aji wuuteek mbindeef yi la,aji doylu ei boppam la,kenn la kok 
amulub kem,aji wéet la ei jêmmam- maanaan amul kenn ku mel ni moom- ak ciw meloom , aki jêfam. 



2 



www.daaraykamil.com 



Kâttan (man-manu jèf) ak nameel (maanaam bêgg di def) ak xam-xam akug dund ,ak gis ak dégg, ak wax,yooyule 
yu war ci sunu boroom lanu. Kon nag mu nekk di aji am kâttan lu war la, tey ku am nameel ,di aji xam, di aji 
dund,tey kuy degg di kuy gis, nekk it di kuy wax yu war lan ci moom. Ni yooyu nekke di ay melo yu war ci sunu 
boroom, la ame yeneen melo yu waradi,te jomb ci moom,niki fiâkk, (maanaam sun boroom bafioon a am) ak sosu (ci 
maanaa muy ku nekkam gi am na lu ko fi jiitu,nekkul di ku fi mas di ne),ak jeex (maanaam muy ku fi dul des),ak 
niru,(ci maanaa yamoowut ak dara ci jêmm du eaageenug ei meloom mbaa ay jèfam,kon niroowut ak dara te loolu 
jomb na ei moom)ak aajowoo (jomb na ei sunu boroom muy aajowoo kenn ei lenn),ak limu (maanaam mu bafi di 
kenn di ay fiaar aki fiatt) ak lott (maanaam fiakk man-man ei def li ko soob) ak sibeel ( def dara eig sibeel mooy 
safaanub def ko eig nameel,mooy def goo xam ni andul ak teeyug bakkan loolu jomb na ei sunu boroom) ak tèx 
(mooy safaanub degg) ak réer ( di safaanub xam) ak dee di (safaanub dund)ak gumba di (safaanub gis) ak luu di 
(safaanub wax) . 

Yile yepp jomb nanu ei yâlla sunu boroom ,tudd naa sellam ga,kon daal jomb na ei moom mu ne di aji lott,mbaa 
muy aji tèx mba muy aji jèf eig sibeel walla muy aji réer mbaa muy ku gumba mbaa ku dee -soril naa ko loolu- 
walla muy aji luu,yii daal melo yu jomb lanu ei boroom asamaan.Moom daal sunu boroom deful dara eig war,lu mu 
man a def eig nameel la koy def ak eig baax ak coobare,loo fi gis daal,ci mbindeef yi, seenug jèf ak seenug ba, fioo 
yam ea sunu boroom,lenn du ei lu war, lu dagan rekk la ei moom, (dagan mooy lu man a nekk man a bafi a nekk). 

(DOGGANTAL CI NI NUY GÊME MALAAKA YI yal na yâlla dolli xeewal ak muee ei fioom) 

Malaaka yi fioom nga gèm leen mooy nga dèggal te am koolute ei ne fioom kat fiu am lanu,te fiu nu musal eiy 
bâkkaar lanu,(dun moy yâlla),dunu xayta (dunu puup) dunu saw it,fiu sunu boroom laabal lanu. Dunu lekk dunu 
naan -jâmm yal na sax ei fioom - fioom daal jaam yu yâlla teral lanu ba fâww,ken du ei moy yâlla,ku ei ne li ko yâlla 
digal rekk lay def.Ci leer la leen yâlla binde. Sâbbaal seen boroom mooy seenug naan,sellal ko mooy seenug lekk. 

(DOGGANTAL CI NI NUY GÈME TEEREY ASAMAAN YI) 

Ni ngay gème teere yi mooy nga dèggal ne wacce gi leen yâlla wacce lu wér la,te lepp lu ne ei teere yooyu ag dègg 
la gu deesul sikk.Seenub lim nag teemer ak fieent la. Fukk yi nu wacce leen ei yonant yâlla Aadama (j.y.m), juroom 
fukk yi nu wacce leen ei yonant yalla Sihsa(doomi yonant yalla Aadama), fanweer yi nu wacce leen ei yonant yâlla 
Idriisa,fukk yi nu wacce leen ei yonant yâlla Ibraahiima miy xaritub yâlla bi(j.y.m). Bu ko defee Tawreet fieel 
Muusa(j.y.m),Injiil fieel Hiisaa,saboor Davood (j.y.m)Alxuraan jii nag wacci ei sunu sang bi Muhammad yonant bi 
tèjj yonant gi,yal na yâlla dolli muee ak xeewal ei moom,ak ei fioom fiepp. 

(DOGGANTAL CI NI NUY GÊME YONANT YI,mucc ak xeewal yâlla na nekk ei fioom) 

Ni ngay gème yonant yi (j.y.fi) mooy nga dèggal leen,te dèggal li nu indi jèle ei seen boroom.Te nga gèm ne itam 
dèggu ak woor ak jotal lu war ei fioom la.Fen nag ak wor ak nèbb dègg dafa araam ei fioom. Gaar-gaar bu dul ayibal 
tey dal nit da na leen dakniki tawat, waaye bu mu doon juy fofiloo,maanaam juy tax nit fii di leen daw,niki ngaana 
nga xam ni day wâlle,ak yu mel ni fioom,fioom tawat yooyu danoo wormaal yonant yi,dun leen dal. Waaye nag jaay 



3 



www.daaraykamil.com 



ak jênd,ak dene (am soxna) ak lu ni mel ei lepp lu yâlla daganal,bun ko defee du leen dolli lu dul yoolub yâlla seen 
boroom. Liy wone ne noom nu dêggu lanu te yâllaa leen yonni,mooy kiimaan yi leen yâlla di vvâeeeel ,di ei wone ne 
moo leen yonni,mu mel ni (noom kiimaan yi)daniy wax ak nit ni naan leen jii waay de lu mu wax, mbaa mu def ko 
yâllaa ko ko diggal. Yonant yi nag, seenub lim natti teemeer ak fukk ak fiatt la,waaye anbiyaawu yeek (mooy ku am 
darajay yonant te yonniwun ko ei nit ni) yonant yi,yepp boo leen boolee ,seenub lim moom teemeeri junni la ak naar 
fukk ak neent,yal na muee ak xeewal sax ei noom ei lu dul dog. 

(DOGGANTAL CI NI NUY GÉME BIS BU MUJJ BA,yal nanu yâlla fegal ay tiitaangeem ) 

Ni ngay gême bis bii mooy nga dêggal ko,te dêggal lepp li mu êmb,niki wisaareg teere ya,ku ei ne dees na ko won 
ay jêfam ei teere,ak pang ma,muy dajale gi niy dajale nit ni,ak balaas bi, muy balaas bi niy mandaxee jêfi jaam yi,ak 
déegub yonant bi (j.y.m),ak ajjana ak sawara,ak siraat(aw yoon la wu deesi romb),ak romb gin eiy romb,ak 
hisaab(mooy seet gi niy seet jèfi nit ni) ak rammug yonant bi (j.y.m) ak mbugal(yal nanu ei yâlla musal). Hisaab nag 
luy tar la ea boobale bis,ndax dees na hisaab nit ki ei lu gên a tuuti fepp suuf eib tuutaay. 

Fayyantoo itam dana fa am,ndax lu waay daa jay moroomam fii, teg ko eig êpp doole,bu yawmal-xiyaamee dees na 
jox aji neew ji doole, doole muy fayyu ei ki ko daa neewal doole,niki xar mi am bejjan te daa daan mi amul 
bejjan,bu bis baa,da niy jox aji nakk jiy bejjan bejjani mi ko daa daan muy fayyu,loolu lepp maandute ga fay am lay 
wone. 

Dee,ak laajug malaaka yi ak mbugalum bammeel,ci yawmal-xiyaam lanu,ndax kat yawmal-xiyaam yi naar lanu,bu 
mag ak bu ndaw,bu ndaw bi mooy dee gi nepp di dee,bu mag bi di wal gi niy wal buftu bi . 

(DOGGANTAL CI NI NUY GÊME DOGAL BI) 

Gém dogalub yâlla bi mooy dêggal ne lépp lu am,moo xam lu lâqu la walla lu feen,ak fu'm man a ame,sunu boroom 
mooy ki ko xamoon ,namoon ko am kâttanug def ko ,def ko.Moo xam lu baax la niki jêfe ndigêli sunu boroom 
yi,walla lu bon ,niki jêfe tere yi. Walla muy lu neex niki yoolub jullit ni,walla lu naqari niki mbugalum yéefar yi. 

Cig gâttal daal lépp lu am,ci saayir ak ei baatin dogalub sunu boroom la.Nit ki daal war naa gêm ne amul kuy 
jeexiital ei dara ku dul yâlla,lu fi am eib dogalam la ame. 

(BUNT CI LISLAAM) 

Lislaam mooy wax laa ilaaha illal laa (muy yâlla rekk ay buur,amul beneen buur bu dul mom) ak julli ak woor,aj 
mâkka,natt asaka. 

(DOGGANTAL CI LAA ILAHA ILLAL LAA) 

Wax laa ilaaha illal laa amul benn buur bu dul yâlla,Muhammad,yonantub yâlla'a - yal na yâlla dolli xéewal ak 
muee ei moom,ak nonam aki sahabaam- mooy ngên ji lu kuy wax di wax,ku ko weddi it pert rekk,ku ko saxal tey 
teewlu maanaa mi da na tonowu,te du dajeek nêx-nêx. 

(BUNT CI JULLI YI JUROOM) 



4 



www.daaraykamil.com 



Julli yi juroom farata la ci lu dog,ci alxuraan ak suna ak ci dajeg boroom xam-xam yi. Kepp ku ko bafi a def ngir 
weddi,mook ku tubbee yam eib âtte,dees koy tuubloo may ko fiatti fan,bu tuubee nu ba ko,bu tuubul,sariiya ray ko ei 
jaasi,te deesu ko sang,deesu ko sâng ,deesu ko jullee te deesu ko suul fa jullit fia. 

Imaam daal day yonni kenn rekk, mu suul ko,te dunu ko jublule xibla,te alal ji mu am it ei baytul maal lan koy def 
(baytulmaal mooy (trésor publique) bu nguurug lislaam),ku nangu ne julli lu war la ba noppi lânk ne du ko defte 
amul ngânt,moom danu koy bâyyi ba waxtu julli wi jot,nu digal ko,bu lânkee nu mufial ko ba doroora ji dem bay 
bêgg a jeex,nga xam ne lu tollu ne benn râkkaa rekk a eiy bêgg a des,bu bafiee nu topp ko,ba mu woor ne faatiya sax 
xajatu fi,walla ab yamoo,loolu lepp nag ngir bafi koo ray, fiongal dereetam,bu bafiee, kilifa gi ray kook jaasi ,rayug 
gêtên mu bafi a doon ni nuy raye ab yéefér. 

Bu réeeoo nag ne nan ko ba mu julli ngir ragal a dee, deesu ko nangu,dees na ko jullee nag,waaye boroom ngêneel 
du ko jiite,ndax da nuy bafi keneen di ko ei roy.Bâmmeelam nag dees na ko fonkjégénal ko(jal ko) kenn du ko 
maasale noonu rekk,ndax moom fi boroom xam-xam yi ab julit la.Lii dey waxi imam Hawfii la. 

(DOGGANTAL CI LAAB) 

Laab moom lu war la,ci alxuran ak sunna ak dajeg boroom xam-xam yi. Ku ko bâyyi ei lu dul ngânt lu xel 
nangu,dees koy ray rayug gétên,gu dul gu yéefêr, ndaxte julli du mat mukk lu dul dafa ând ak lab kon ag waram lu 
wér la. 

(DOGGANTAL CIG SONNEE CI NU FARLU CI RÂNNALE DIGGANTE FARATA YEEK SUNNA YI AK 
NÂKK CEE SÂGGAN) 

Koo xam ne julli na ea anam ga mu gèn a rafete, ei maanaa,mu jullee ni ko yâlla digalee,metal rukoo ya ak sujood 
ya,metal taxawaay ya ak jataay ya,te bawul dara lu nu war a def ei julli gi,mu noppi nag nu laaj ko li julli gi am eiy 
farata akub âtteem, ndax moom julli gi farata la walla sunna walla lu nu sopp,te moom xamul dara ei li nu ko 
laaj,xanaa mu tontu rekk ne man daal da may gis nit fii fiuy jaamu ma ând ak fioom ea la fiuy def waaye li ei des 
xawma ei dara. 

Ci loolu yenn boroom xam-xam yi nee nanu julleem gi baaxul,te dunu nangu ngântam li. Naka noonu ku jâpp njâpp 
mu sell,raxas fiatti yoon ay loxoom ba ei tikkujara yi,gallaxndiku gu ând ak soccu,saraxndiku,fiiru,lu ei ne fiatti yoon 
raxas kanamam,ay loxoom lu ei ne fiatt,te xaliil baaraam ya,masaa boppam tâmblee ko ei fi jé bi yam ba ei doq 
gi,delloosi ko ba fa mu tâmblee woon,masaa fiaari noppam ginaaw bi mu tooyalaatee ay loxoom,raxas fiaari tânkam 
ând ak xaliil leen,matal njâpp mi ni mu ware. 

Naka noonu ku sangu janaba ni mu ware,raxas fiaari loxoom fiatti yoon ba ei tikkujara ya,raxas li ko taq ei 
sobe,raxas péyam walla sakkaraam ând eaak yeene,bu noppee jâpp njâppum benn-benn,xaliil mbooleem 
kawaram,tooyal ko,tamblee ko ei mujug ndaal-bopp li ngir jafi lor ji. Dal di raxas boppam ei fiatti tanqi ndox yum 
tanqe ei loxoom,ginaaw bi mu ko xaliilee,dal di as ndox ei tenqul ndijooramjengal boppam raxas noppub 
ndijooram,bu jâllee mu defaat noonu raxas bu cammoofiam,dal di raxas ag doqam,ak wetug ndijooram ba ei bétu 



5 



www.daaraykamil.com 



woom bi,def noonu ci gu eâmmoon gi,dal di raxas tankub ndijoor bi ba ei dajoor bi,teg ei bu eâmmoon bi,dal di 
matal am eangaayam ei raxas biir bi ak dênn bi,ginaaw bim raxasee ginaaw gi. 

Te xamul ei loolu lepp la eay farata ak la eay sunna, kon na ko wôor ne tojam ma (toj mooy nâkk a lab) dafiul te 
julleem ga mu ea julli baaxul,te eoonaam boobu bepp du ea jêle lu dul bâkkaar, te mi ngi moy yâlla ak yonentam bu 
sel bi (j.y.m) .Wax jii nag mi ngi bawoo ei Imaamul Hawfii, luy tiitloo tey jâjjee ngi ei nag,nee na itam gépp jaamu 
yâlla gu nu defe nii njarin du ea juddoo,moo xam aj la walla jihad walla woor walla yu ni mel niki joxe ak lele. 

Am nag ei boroom xam-xam yi nu ei ne ku sangu mbaa mu jâpp,def ko ea anam ga mu ware,yeene ea biir def la 
yâlla farataal,na xam ne jéfam ja ju nu nangu la, ju baax la,te dana ko doy ea la gên a wér,te julli gam ea def it gu 
baax lay doon ,bu ea yeenee def la ea yâlla farataal,amul it benn bâkkaar ,mbaa muy moy yâlla ngir nâkk gi mu nâkk 
a gêstu. 

Waxi Imaam Hawfii jii du dara lu dul ag xuppe akug yeete akug laabiire ,ngir nu farlu ei jeem a xam farata yeek 
suna ak yi ni mel,yâlla na ko yâlla fay aw yiw. Li ma (sèrin beey wax) wax mooy yâlla dey araamal na ei mukalaf 
mu ne - ei li nu tuxal- jêf dara ei diine te xamoo la eay âtteb yoon,yax (mbind mii) bii nag daliil xathii la,(daliil 
xathii ei wallug usool mooy lu wér lu mel ni alxuraan).Kepp ku réere farataam te laajul,na xam ne toon na boppam 
te alag ko. 

(DOGGANTAL CI FARATAY JULLI) 

Faratay julli fukk ak juroom la, ei li faqiih bii di Hawfii wax. Nooy yii: 1 yeene 2 kâbbarub armal ba 3 taxaw ngir 
kâbbar ko 4 jâng faatiya 5 taxaw ngir jâng ko 6 rukoo 7 siggi ea rukoo ba 8 sujood 9 siggi ea sujood ba 10 yeenee 
roy imaam boo ko amee ea njêlbeen ga 11 toftale gi 12 dal gi 13 yamoo gi 14 sèlmêl bi 15 jataayub sèlmèl bi 
tâmblee ea alifug al gi ba ea miimug kum gi. 

(DOGGANTAL CI SUNNAY JULLI) 

Ay sunnaam 18 la, 1 liqaam 2 saar wi ei ginaaw faatiya (sunna sun feddali la) 3 taxaw gi gay taxaw di ko jâng 
(sunna sun feddali la) 4 birèl fi mu ware 5 yalu fi mu ware 6 kâbbar bu dul bu njèkk bi 7 taaya ju njèkk 8 taaya ju 
mujj 9 julli gi ngay julli ei yonant bi ea taaya ju mujj ja 10 jataayub taaya ju njèkk ja 1 1 jataayub taaya ju mujj ja 12 
li dolliku ei dal gi ngay dal 13 li dolliku ei sèlmèl bi 14 birèl sèlmèlub farata ba 15 delloo sèlmèl Imaam 16 delloo 
ko ki ei sa wet 17xerawlug maamoom bu imam dee birèl 18 am saatir bu dee imaam walla kenn ku beru,waaye kuy 
roy moom imaamam doy na ko saatir. 

( DOGGANTAL CI FARATAY NJÂPP ) 

Faratay njâpp juroom natt la, nooy: 1 yeene 2 raxas kanam gi 3 raxas loxo yi ba ei eone yi 4 xaliil baaraami loxo yi 5 
masaa sa bopp 6 raxas sa tânk 7 jonj 8 gaaw 

(DOGGANTAL CI SUNNAY NJÂPP) 



6 



www.daaraykamil.com 



Sunnay njâpp moom itam juroom natt la,ci li imaamul Hawfii wax :1 raxas say loxo ca tâmbli ga 2 galaxndiku 3 
saraxndiku 4 fiiru 5 masaa sa fiaari nopp 6 tooyalaat say loxo bala ngaa masaa say nopp 7 boo masaa sa bopp ba ci 
doq gi,delloosi gi nga koy delloosi 8 toftale gi. 

(DOGGANTAL CI FARATAY SANGU) 

Faratay sangu joroom la : 1 yeene booy tâmbli 2 jonj 3 gaaw 4 xaliil kawar gi 5 nal ay lett ci kepp ku lettu 
(DOGGANTAL CI SUNNAY CANGAAY ) 

Ay sunnaam fieent la: 1 raxas loxo eig tâmbli 2 galaxndiku 3 saraxndiku 4 masaa ker nopp yi. 
(DOGGANTAL CI FARATAY TIIM) 

Faratay tiim juroom fiatt la: 1 yeene 2 pakk bu lab 3 gaaw 4 door gi ngay njêkk a door say loxo ei suuf 5 masaa sa 
kanam 6 masaa sa tikkujara 7 jokkale ko ak julli gi 8 defe ko ei biir waxtu wi,ndax du baax bu jotul. 

(DOGGANTAL CIY SUNNAAM) 

Sunnay tiim fiatt la : 1 toftale ga (mooy jiital li war a jiitu li ei war a top topp ei) 2 doorub naareel bi ngay door sa 
loxo ei suuf 3 masaa li top ei tikkujara yi. Na nga ba tiim nag tey jâpp,boo weree waxunu boo weredee walla nga am 
ngânt lu wér,kon bu boobaa nga man a tiim. 

(DOGGANTAL CI WOOR) 

Woor fiaari farata la am: 1 yeene 2 ba liy dogloo ngir yâlla. Sunna yi fiatt la : 1 gaaw a dog 2 yeex a xêdd 3 ba wax 
ju naaw 

(DOGGANTAL CI ASAKA) 

Asaka moom fieenti farata la am : 1 yeene 2 matug at 3 matug nisaab 4 baii koo joxe feneen te fi nga ne ku ko yayoo 
nekk fi. Am na fiatti teggiin nag yuy waralub yool : 1 nga ând eeek teeyug bakan 2 mu bafi a doon la gên mbaa la 
yées ei sa alal 3 joxe ko ei sutura ngir daw gistal. 

(DOGGANTAL CI AJJ) 

Ajj fieenti farata la am : 1 yeenee ajj 2 tawaaful ifaada 3 dox diggante safaa ak marwa 4 taxaw arafa. 
(DOGGANTAL CIY SUNNAAM) 

Sunnay ajj fukk ak fiaar la :am na ei fieent yoy fii ngi ame ea armal ga,l sangu gu jokkook armal gi 2 rafle ei lunu 
fiaw 3 solub fiêkk akug lâmbaay aki dâll 4 labayka. 

Tawaaf gi am fieenti sunna : 1 dox gi 2 foon gi doj wa ei loxo walla gimifi 3 fiukk gi ei fiatti tuur yu njêkk yi 4 fiaan 
gi ngay fiaan ei tawaaf bi. 

Dox gi safaak marwa it am fieenti sunnaam : 1 foon doj wi bu dee daa juge ea jâkka ja jem safaa 2 ag yeegam 
diggante safaa ak marwa 3 gaaw gi niy def ei batnu masiil 4 fiaan gu amulub âpp gi ngay def ei kaw safaa ak marwa. 



7 



www.daaraykamil.com 



(LII AG MOTTALI LA ) 

Nettali nanu jêle fa gên ji mbindeef ne ku birêl ci ginaavvug laab ne ( Ashadu ba fam yam) da nanu ko ubil bunti 
âjjana yi, mu dugg ci bi ko soob,waaye wuute nanu ci jamono ji nu koy ubbi. 

(DOGGANTAL CI NI NGAY FAYE LI LA FAAT CI GINAAW IMAAM) 

Lu war la ci maamoom mu fay li ko fat ci ginaaw imaam.Suba waxtoom a ngi tâmblee ca dêgg-dêggi fajar ba bu 
tâmblee leer,bu la eib râkkaa faatee jugal ei lu dul kâbbar jâng faatiya'akuw saar eig birêl te bul xunoot. 

Waxtuw tisbaar tâmblee ea sawaal ba ea mujjug taxawaay ba,bu la eib râkka faatee jugal ei lu dul kâbbar jâng 
faatiya'akuw saar eig yalu jekki,taaya , sèlmèl.Boo ei fiâkkee nag fiaari râkkaa jugal te kâbbar te jâng faatiya'akuw 
saar eig yalu,te bul toog da ngay jug def beneen, julli gi mat. 

Bu la ei fiatt rawee nag jugal te bul kâbbar,nga jâng faatiya'akuw saar te yalu leen,nga jekki, taayajug def beneen 
râkkaa,bu ând ak faatiya'akuw saar te doo toog,da ngay defaat beneen râkka rekk eig yalu bu ând ak faatiya 
dong,mu jeex. 

Waxtuw tâkkusaan a ngi tâmblee ei matug taxawaay bu njêkk ba,ba ea waxtuw gel wa (mooy bu jamono tâmblee 
mel ne lu mboq). Tâkkusaan mook tisbaar a yam ei ni nu koy faye araf ei araf. 

Timis moom waxtoom a ngi dale ei jânt bu so ba ea fâddug safaq. Bu la eib râkka rawee jugal,kâbbar jâng 
faatiya'akuw saar eig birél,bu la ei fiaari râkkaa rawee jugal te bul kâbbar, jâng faatiya akuw saar te birél ko,taaya, 
defaat râkkaa bu ni mel te sélmél. 

Gee moom mi ngi tâmblee ea fâddug safaq ba ea fiatteelub guddi (guddi gi bu nu ko xaajoon fiatti xaaj benn xaaj bu 
njêkk bi) bu njêkk bi. Bu la ei benn râkkaa rawee jugal, bul kâbbarjâng faatiya akuw saar te birèl ko,bu jâllee nga 
jekki te taaya te sèlmèl. Bu la ei fiaari râkkaa rawee jugal kâbbar te jâng faatiya'akuw saar,cig birèl,te bul toog,nga 
defaat na nga defoon ea bu njêkk ba. Bu la ei fiatt rawee jugal birêl faatiya'akuw saar,ci lu dul kâbbarjekki,taaya,te 
jugaat defaatub rakkaa ând ak faatiya'akuw saar,cig birèl,waaye doo toog,da ngay wéy ea ba ea des, jâng ea faatiya 
rekk te yalu ko. 

Boroom xam-xam yi fioom, jotub rakka fii ngi ko teg ei am ab rukkoo eib râkka ând ak Imaam . Ku amul ab rukkoo 
ei râkkaa ând ak imaam ,na ko woor ne jotul râkkaa ba.Ku jot Imaam ei taaya,daa war a dooraatug julleem. 

(BUNT CI LIHSAAN) 

Lihsaan mooy nga jaamu yâlla di ko teewlu ba mel ni da nga koy gis,ci lepp li ngay def,te mu woor la ne boo ko 
gisul it moom mi ngi lay gis.Kon na ngeen koy fuglu. 

Bu ngeen bêggee âgg ei martaba yu kawe yi,na ngeen di jèfe ndénkaane bile: maa ngi leen di denk xam-xam,ak 
kersa,ak sant yâlla ak sellal,ak tabe,ak noppeek lewet booy xamlu, ak mufi ak ragal yâlla ak degg-degglu maanaa 
yi,na ngeen di farlu ei top aji yèrème ji, fu ngeen man a ne te sori noonoo,bu leen baril wax aki nelaw, na ngeen di 
teet luy waral yaq, di moytu ngistal,fu ngeen man a ne,ak rèy ak mbafieel, tey sâkkug leer,maa ngi leen di denk ag 



www.daaraykamil.com 



dèggu, ak wakkiirlu ci yâlla,ak toraxlu ak neewi mebét,denk naa leen bariy teggiin,loolu da na waralub yool,barib 
xam-xam ci lu duli teggiin ay akub eoona rekk lay waral. 

Yeen gone yi bu leen di toog ak ku dese eim xel,dee leen toog ak kuy gindee. Kuy gindee kat mooy kiy genne aji 
toogaale ji jêle ko ei juroomi mbir jême ko ei juroomi mbir,moo koy jêle ei ngistal jème ko ei sellal te du 
naafeq,moo koy jèle eig rèy yobb ko eig toroxlu ak mufi,moo koy jèle eig noonoojème ko eig laabiire,moo koy jèle 
ei sikk,yobbu ko ei yaqiin gu ko man a dollig kawe,moo koy jèle ei bègg lu koy lorjème ko ei lu koy jarifi. 

Mâng (profitoo) leen juroom,njèkk juroom ni ko yonant bi (j.y.m) digalee:bi ei njèkk mooy ag ngone njèkk 
mâggat,2 wér njèkk wéradi 3 am koom njèkkug fiâkk 4 ag féex njèkkug féexadi, 5 dund njèkk dee.Gaawantu leen 
jèm ea yiw wa njèkk muy faat. 

Fii la Tasawudus sbeaar yam,ând ak sant sama boroom miy aji feg ji gacca.Woy naa ko nag ndir jèmmi sama 
boroom mu tedd mi,di yaakaar ei moom ab yool bu dul dog,mu diw woy wuy wommate jème ei xam-xam ak jèfak 
tegginu tey jâppndal mebat yi.Mu diw rajas wu am njarifi te barkeel,wu way texe yi bokk. 

Yâlla ei barkeb yonant bi (j.y.m) nangu na woy wii,jarifi ei it kepp ku texe,kuy laabiire,te yewwu ,moom woy wi du 
dafi di bijjee jème eig baax,di jafi gepp texeedeek woru. Yâllaay ki ma digal ma woy ko,yâlla miy ki nu jublu,mi 
may fegal luy waral njâqare.Woy naa ko ngir jèmmamju tedd ja,moom mi jènd samam njaay ând ak di ma teral. 

Konug eant fieel na yâlla,xeewal ak muee yal na nekk ei Ahmadu ,aji rammu jiy boroomi ngèneel,ak fiofiam aki 
saabaam. Ahmadu mii dib jaam buy ligeeyal yonant bi mi ngi sant boroomam. 

Subhaana rabbika rabbil hizzati hamma yazifuun,wasalaamun halal mursaliin,wal hamdu lillaahi rabbil haalamiin. 
(LII AG XAMLE LA) 

Bokk na ei njarifii woy wii : ki ko woy (muy sèfi bi) ei ndigalul yâlla mu kawe mi te sell la ko defe ,ak ei lol 
yonantam ba jâmm ak xeewal yal na sax ei moom.Bokk na ei ngèneeli woy wi, begal gun ko begal bim ei 
noppee(moom sèfi bi) ne ko woy wii de la yâlla (t.s)ak yonant bi(j.y.m) gèn a sopp ei ay keman. Bokk na ei li nu ko 
begale:kepp ku ko jâng walla nga mokkal ko,texe ag texe gu texeedi dul toppati,bokk na eiy jagleem ku ko mokkal 
Munkir ak Nakiir dun ko laaj ei bâmmeel,ak leneen ak leneen ak leneen,yâlla mooy jagleel yèrmaandeem ku ko 
soob,yâlla mooy boroom ngèneel lu mâgg li. 



